GAN 


ISAAC THUA 





9 Yr enwog MoRGAN EFANS, 
Gwr adnabyddos iawn, 
, Gan amryw sydd yn Nghymru, 
A'u clywsant ?nol eì ddawn ; 
Yn dweyd am niwed pechod, 
A'i ganlyniadau cas, 
Mewn mesur am ogoniant, 
Â gwir fuddioldeb gras. ; 
3 Bu yma hir flyneddau 
'N blaenori yn nhŷ Duw, 
Yn eglwys Pant y Celyn, 
Yr ardal 'roedd yn byw ; . 
_. Nes daeth y wŷs i'w alw, 
O'r anial dyrys maith, 
'Fwynhau'r dragwyddol wobr 
Ag oedd ar ben y daith. 
A Pan oedd eìn Harglwydd Iesu 
__ Yn ddeunaw cant o'i od, 
A. dwy ar hugain rhagor, 
Er pan ddaeth îs y rhod, 
Ga'dd angeu'i awdurdodi 
'I dôri ErANs lawr, 
d modd gan neb ei atal. 
dd 





| 9 
Gorphenodd ar ei yrfa, 
Yn wythdeìg mlwydd a naw, 
A phump o fisoedd hefyd, 
Cyn myw'd yr ochr draw- 


6 Bu ErAns dra:defnyddiol 

Í'r eglwys tra fu byw, 

Er bod yn.lled fethedig, 
Tramwyaii dŷ Duw ; 

A d'wedai yn ddifrifol, 
Wrth bawb f'ai yn y lle, 

'Ochelyd byw ar hanes 
Am bethau mawr y ne'. 


7 Fe dd'wedai wrth y dynion 

“ Ag oedd yn trigo'n ol, 
Am ochel uffern obry, 

A gwae'r morwynion ffol; 
Cynghorai'r edifeiriol, 

F'ai'n rhodio'n wyneb drist, 
I lefain am faddeuant 

Yn haeddiant Iesu Grist. 


8 Y Sabbath bu ddiweddaf 
Yn sefyll dros eì Dduw, 
A hwnw'r Sabbath olaf 
Ond un tra fu ef byw ; 
Gosodai 'maes y golled 
O wadu Iesu Grist, 
Mae rhan y dynion hyny 
Fydd y trueni trist. 


9 Troi'i lais yr ochr arall, 
A d'wedai'n addfwyn iawn, 
Wrth wir addolwyr Tesu, 
_ Caent hwy wahoddiad llawn, 
A'u derbyn mewn i'r deyrnas 
;odd Brenin nef, 
i neb gelynion, 
ui. dref. MU 








4 



































10 Yn fuan ar ol hyny 
Fe ga'dd ei daro'n syn, 
Dan gystudd angeu creulon, 
Yn gweithio arno'n llyn ; 
'i babell bridd yn gwaelu, 
Fyw radd o awr i awr, 
Nes cael ei ddodi'n llonydd, CS 
I orwedd dan y llawr. | 


11 Pan oedd ar wely cystudd, 
Ca'dd lawer iawn o flas, 
Adgoffa'r ysgrythyrau, 
dweyd am rinwedd gras ; 
Cynghorai bawb weddio, 
Mewn taer ddymuniad hy, u 
Yn enw'r Arglwydd Iesu, oe 
Ein Harch-offeiriad ni. Sa 
12 Ni gawsom le i feddwl, o 
Wrth edrych yn ei wedd, o 
Pan ydoedd yn wynebu ie. 
Ar gyfyng byrth y bedd, N ì 
Ei fod ef yn hyderu 
Yn gadarn ar ei Dduw, 
Yr hwn ag oedd yn arddel 
Tra bu ef yma'n byw. 


13 Pan oedd yn lled flinderus, ; 
A'i ana'l yn byrhau, 
'Rwy'n cofio rhai o'r geiriau 
A glywais e'n goffhau ; 
Ei fod yn caru diolch 
Yn ufydd i'r Arglwydd, a 
"in A'i foli ef yn wastad, Av 
bh A hyny â chalon rwydd. o 
br 14 Wrth gofio am ei eiriau, 
A gwel' d ei le yn wag, 
'Rwy'i weithiau, dan och neidio, 
Yn barod gwaeddi Nhad; 








































15 


16 
a A A, 
fA 
17 
Ŷ 


18 


5 
Mae'n drwm i ni ymranu, 
A minnau'n aros nol, 
O Dduw, gwna finnau'n barod, 
Gael 'hedeg i dy gol! 
Pan byddwy'i'n dechreu meddwl 
Am weision Iesu cu, 
Rhai glywais yn pregethu 
Yn aml gyda i, 
Yn awr sydd wedi'n gadael 
Ni yma ar y llawr, 


A myn'd trwy afon angeu 
: I'w hetifeddiaeth fawr : 


Yn mhlith y rhai'n mi allaf | 
Adgofio am Res Jones, Ct 
Fu'n cydlafurio ag EFANS, 
Tra parodd dyddiau'i oes ; 
A dau o'i feibion yntau, N 
Josiah a John, fu'n hy a o 
A gwresog yn y winllan, | 
es cau'u geneuau cu. 
Rho'w'd cyrff rhai'n ìi gydorwedd, 
Yn yr un fynwent gau, 
'Rwy'n credu fod eu heneidiau ï 
Fry yn cydlawenhau ; A 
Cânt eto gydgyfodi 
I'r lân o lwch y bedd, 
I gyd-deyrnasu â'r Test, 
Yn hollol ar eì wedd. 


Wrth redeg yn fy meddwl, 
O'r dwyrain faith i'r dê, <l 
A gwel'd fod gweinidogion... 
Yn dianc tua thre, A, 
'Rwy'n teimlo angen llefain 
Ar Frenin mawr y ne', 
I anfon gweithwyr newydd 
I'r winllan yn eu lle; 








ŵ 
« | 6 
19 Y«rhai fo'n offerynau 
Defnyddiol yn ei law, 
I argyhoeddi miloedd 
Sydd eto yn ddifraw, 
'A dyfrhau'r planigion 
A. Dlanodd ef ei hun, 
A phorthi gweiniaid Sion 
“| . Al aeth a melys win. 
.'20 Bu ErANs yn llafurus 
Ac yn ymdrechol iawn, 
 'Gyltawni'i weinidogaeth; s 
Foreuddydd a phrydnawn ; 
"Nid mynych byddai'n eisieu 
'.. Ar gyrddau yn nhŷ Duw, 
Na chwaith yn y gymdogaeth 
**,. Lle'r oedd ef ynddi'n byw. 
21 Pan oedd e'n gryf ac heinyf, 
'. _ PYnmdeithiodd lawer iawn,, 
' , Lrwy amsyw siroedd Cymru, 
_ F goeddi Crist a'i ddawn, . 
4ê ddigonol o Waredwr, 
“I'r gwaêla' o ddynolryw, 
A gaffai'r fraint o giêdu,. 
'— «Tra fyddent yma'n byw. 
mdre i ymdeithio 
'aamfBoedd y saint, 
'neddol a thrimisol, 
_ Cyfrifaiiddo'n fraint, . 
“Fod yno yn«Wldefnyddiol 
2_ Í gario'r gwaith yn mla'n, 
IF Ci. i enw Iesu, 
EPio& dŷwahân., 
d oedd ef am ymryson, . 
” " d'wedyd geiriau cas, 
Am neb o wir ganlynwyr 
i Yr Iesu ar y ma's ; 


'8 





Ond rhoddai barch yn wastad, 
Yn ufydd iawn o'i fodd, 
I bawb fai yn pregethu 
Efengyl Crist ar g'o'dd 
94 Mae'n bryd im' roddi 'fyn 
Fy nhrwm och'neidio' 
Ni thâl i mî alaru, 
Ni ddaw ef mwy yn ol 
'Madawodd â'n eynteddai 
Ehedodd 'fyny fry, 
Uwch daear gron ac wyb 
I blith riefolaidd lu. a 
25 'Rwy'n meddwl 'nawr yn brysur, 
Ei fod yn canu clod, 
I'r Iesu 'rhwn a'i carodd, 
A'i prynodd cyn ei fod; 
' Heb ofid mwy i'w flino, 
. Odd'wrth neb brodyr gau, 
Ond gwir fwynhau'r llawenydd, 
Sy'n wastad i barhau. Ŵ 
96 O! cofiwn ei gynghorion, 
A'r siamplau roddodd e', 
Fel eglwys a gweinidog, * 
I aros ynein lle; ' 
I beidio llaesu dwylaw, 
Ond tŷnu 'mlaen o hyd, 
Ar ol yr hen saint cywir, 
Tra fyddom yn y byd. 
- * 27 Wrth feddwl am y boreu, 
Bydd i'r saint gwrdd yn nghyd, 
'Rwy'i weithiau yn hiraethu 
Am wel'd y dedwydd bryd ; 
Ac eto yn pryderu, 
Pan elw'i brofi £' hun, 
Rhag nad wyf un o'r defaid, 
Sy'n eiddo Mab y dyn. 





cu, yn 'Mgtedd 
d May r a glas, 


“Pr amled yw'n te yueng, 
Cawn fuddygoliaeth lawn, 

Trwy? r Iesu, 'r hwn fu farw 
| Ar groesbren un Wynn 





